



તથાધાંલાંયન માળા 







શ્રેણી નવમી ક ૧૯ 


સર્વ હક્ક સ્વાષ્ીન * ૧૯૩૯ * મૂલ્ય સવા આને 


“ સંમાટઝધીરજલાલટાકરથા શાત. 











શ વિધાર્થી વાંચનમાળા 


છુય્ક એક મ્રેણી ૧-૮-૦  ્‌ પાંચ શ્રેણીના ૮-૦-૦ 
પોસ્ટેજ પાંચ આના વધુ | [ પોસ્ટેજ સાથે 


૦ દશ શ્રેણીના એક સાથે રૂ. ૨૧૫-૦-૦ ત 











પ્રથમ શ્રેણો બીજી શ્રેણી ત્રોછ ત્રણ 
૧ શ્રીરામ 2૧ આધકવિ વાલ્મીકિ|૪૧ મહામુનિ વશિષ્દ 
ર શ્રીક્ષ- 2ર _નિર12.. ગ .સત૮-**- 


ગડત પણરૂમનમૂકા#9જ કુ 
નફ 






ગઈ 






ડત બદતમેહ ટા 


ક હી ષ્ડ ર જ રજ 
૧૭ શ્રીદકાન'દસરસ્તતી માલવીય | પ૭ શ્રી અરવિ' ધે 
૧૮ લોકમાન્ય ટિળક [3 સરદામ વલભભાપં પ૮ વીર વિદ્લભાહ 
૧૯ મહાત્મા ગાંધી [૪૦ શ્રીમતી સરેજિની| ૫૯ પ્રે।. ધાંડો કેરાધ કર્વે 
7૦ -ેવીન્દ્રનાથ ટાગે।* નાય૬ુ 1૬૦ શ ્રૌ એનોખેસન્ટ 





મ ૪- 
૪..#પ્ બા 4% 


તરન "૦૧. ર ઠ્ર્ન 
ગજરાતી ડોપાસઇટ-ચંગ્રહ 


આગ્રરી 


એ[ચીન સમયથી આજપર્યત હિન્દમાં 
ઘણાં સામ્રાજ્યો થયાં અને ગયાં. એમાંનાં કેટ- 
લાંકનાં સ્મારકચિદ્દો છે અને કેટલાંએનાં નથી. 
હિ'દનુ' આવુ' છેલ્લુ' સામ્રાજ્ય તે મોગલ સામ્રાજય. 
મોગ્રલ ખાદશાહેએ ખ'ધાવેલા મહેલે અને 
મક્જિદ્દો, સરોવરો અને ખગીચાઓ, એ સમયનાં 
હિ'દનાં નગરોમાં જ્યાં ને ત્યાં નજરે પડે છે. 
આ નમરેમાં મોગલ મહારાજ્યનાં પાટનગરે 
દિલ્હી અને આગ્રા અનુપમ છે. મોગલકળા- 
કછારીગરીનાં એ અણુમોલાં ધામ છે. એ બન્નેમાં 
દિલ્હી પુરાતન છે. એની પાછળ સેકાઆનેો 
ઇતિહાસ છે, મહારાજ્યાનાં અવશેષાોથી એ ભર- 





૨ આગ્રા 


પૂર છે, છતાં સુસાફરના મન પર જેટલી આ- 
ગ્રાની સુ'દર૨ છાપ પડે છે તેટલી દિલ્હીની 
પડતી નથી, કારણુ આગ્રામાં તાજ છે. એ તાજ- 
મહાલે વિશ્વની સધળી ઇમારતોને ઝાંખી પાડી 
છે, આલમની એક અનયખી તરીકે એ લેખાય છે. 


મોગલો હિ'દ્માં આવ્યા તે પહેલાં આગ્રા 
જમનાને કિનારે એક નાનકડુ' શહેર હતુ. 
રાજખટપટોાનો એને શિરે ભાર ન હતે. જમનાના 
રસાળ પ્રદેશમાં આવેલાં ગામડાંનું એ ખબનનર 
હતુ. અહી' દિલ્હીના લોદી સુલતાનોએ કિલ્લે 
ખધાવવાનોા મનસખે। કરેલો. ગે માટે પાયે 
પણુ નાખેલો, પરતુ એ કિલ્લો! કરાવવાનુ' એમના 
ભાગ્યમાં ન હતુ. બાખર અને હુમાયુ પછી 
અકખર દિલ્હીની ગાદીએ આવ્યો. એના રાજ્યનાં 
પ્રથમ વર્ષો એની સત્તા જમાવવામાં ગયાં. પછી 
એણે રાજધાની ખદલવાને। નિશ્ચય ક્યો. આગ્રા 
પર એની નજર ચૉંઠો. લોદી સુલતાનાએ પસ'દ 
કરેલી જગ્યા એને પણુ પસદ પડી અને આગ્રાના 
મહેલો અને કિલ્લા બ'ધાયા. દિલ્હીને બદલે 
આગ્રા મોગલ સલ્તનતની રાજધાની બન્યુ. 


આગ્રાનાં માન વધ્યાં, પર'તુ ઝાઝી વાર 


દ 





ખાગ્ના ટે 
એ ટકવાનાં ન હતાં. અકબરની ઉમર ત્રીશ 
વર્ષની થઈ છતાં એને એકે સ'તાન ન જીવ્યુ', 
સતાન માટે એ સિકિના સ'ત પાસે આવ્યો. એ 
સ'ત તે શેખ સલીમ ચિસ્તિ. શેખ સાહેખના 
આશીવાદથી અકખરને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયે 
અને એ જીવ્યો પણુ ખરો. એ પાક કકીરના નામ 
પરથી કુવરનું' નામ પણુ અકખરે સલીમ 
રાખ્યુ* આ સિક્રિની પાસે જ ફતેહપુર આવ્યુ. 
રાણા સંગને હરાવી આ કતેહપુરમાં જ ખાખરે 
દરખાર ભરેલો. આથી આ સ્થળનાં માન અકખરને 
મન વધ્યાં. ક્તેહપુ2 સિક્રિના રાજમહેલે બ'ધાયા, 
અને આગ્રા છોડી અકખરે ક્તેહપુર સિક્રિમાં 
વાસ કર્યો. 


અકખરના જીવનને મોતા ભાગ સિક્રિમાં 
ગયે।, છતાં આગ્રા તદન તજી દેવાયેલું' ન હતુ, 
સલીમ જહાંગીર નામ ધારણુ કરી ગાદીએ આવ્યો 
ત્યારે ફરીથી આગ્રા પાટનગર બન્યુ. સલીમની 
આખી કારકિદી* આગ્રામાં ગઈ શાહજહાંએ પણુ 
આગ્રાના કિલ્લામાં ઘણી મહેલાતે ઊભી કરી, 
તાજ બધાવ્યો છતાં એને મકાને। ખ'ધાવવાનો 
શેખ પુરો ન થયે।. એજ જમનાને કાંઠે દિલ્હીમાં 





૪ બાશ્ના 


રારા. મ8-5--.-ાતક--તકભતાાઇાઇનામઝ પાલાણતમઇનઝ૦ાન "છન. નાના સકતા» ડસાણક--ક.-૩-..-_ સા -...ાતાન-ન-“ક ભાનનયકનસાાઇયાાઇન્યાં-હનાઇ 


એણે શાહજહાનાખાદ વસાવ્યુ' અને રાજધાની 
પાછી આગ્રામાંથી દિલ્હીમાં ગઇ. મોગલ સામ્રા- 
જ્યના અ'ત સુધી તે દિલ્હીમાં જ રહી. આમ 
આગ્રા અક્ખર, જહાંગીર ગમને શાહજહાન સમા 
ત્રણુ ત્રણ મોગલ સમ્રાટોનુ' પાયતખ્ત હતુ. એ 
દરમિયાન આગ્રા અને સિક્રિની આસપાસ ઘણીએ 
ઇમારતો થઇ. એમાંની સુખ્ય તે (૧) આગ્રાના 
કિલ્લાની મહેલાતે। (૨) ફતેહપુરસિક્રિની મહેલાતે 
(૩) તાજમહાલ (૪) ઈતિમદ્‌-ઉદૂ-દૌલાની કખર 
અને (૫) સિકન્દરામાં આવેલી અક'મરની ક યર્‌ છે. 
આ ઇમારતે। રાતા પત્થર કે આરસની ખાંધેલી 
છે. સામ્રાજ્યની અઢળક દોલત એમની પાછળ 
વેરાયેલી છે. મેગલકળાકારીગરીની જીવત 
મૂતિ'ઓ સમી એ આગ્રાના પ્રદેશમાં ઊભી છે 
અને પ્રેક્ષકોનાં મનર'જન કરે છે. હિન્દ એક 
જગલી દેશ છે એવુ' કહેતારાઓને આ ઈમારતે। 
પડકાર કરે છે કે જગલીઓને હાથે આવી 
ઇમારતે।નાં સર્જન ન થાય. જે હિન્દે આ ઈમારતો 
ખાધી છે તે જગલી કેમ કહેવાય ? 


આગ્રાનો કિલ્લા 
આ કિલ્લો વર્તુળાકારે જમનાના જમણુા 


| હઉ 





,ભાગ્રા પ્‌ 
કિનારે આવેલો છે. શહેરથી બે એક માઇલ એ 


“દૂર છે. એને ફરતી રાતા પત્થરની બે જ'ગી 
દિવાલો છે. બહારની દિવાલની ઊ'ચાઇ ૪૦ કૂટ 
છે, જ્યારે અ'દરની ઊચાઇ ૭૦ ફૂટ છે. 1૬ દિવાલોને 


ક્રતી ખે ખાઇએ છે. એક ખાઇઈની 


' પહોળાઇ ૨૫ કૂટની અને બીજીની ૩૦ ફૂટની છે. 


આ દિવાલે।માં ચાર દરવાજા છે. એમાંના એક 


૬રવાજને પાણી દરવાજે [દલ ફાર] કહે છે. 


એ દરવાજા આગળ જમના કિલ્લાની 


“દિવાલને અડકીને વહે છે. મોગલોના વખતમાં 


આ દરવાજમાંથી કિલ્લામાં હોડીએ। આવતી અને 
જતી. હાલમાં કિલ્લામાં જવાં અમરસિ'હ દ-વાજે 
ખુલ્લે રડે છે. ક્લિતાની એ મજ',૦ દીવાલે, 
ખર'તે અને ફક્રતી ખાઇએ। જેતાં મે!ગલ સમયતું 
હિન્દ મેક્ષકની નજર સમક્ષ ખડુ' થાય છે. 
કિલ્લાની અ'દરના વિસ્તારને સહેજે ત્રણુ 
વિભાગમાં વહે'ચી શકાય. એક વિભાગમાં છાવણી, 
ખીજામાં શાહી મહેલાતો અને ત્રીજમાં અમીર 
ઉમરાવોા અને શાહ! સોદાગરોનાં ।તેવાસસ્થાને 
આવેલાં છે. અકબરે ખ'ધાવ્યો માટે આ ગઢને 


અઅકકબરાખાદી ક્લ્લે। પણુ કહેતા. કિલ્લાના આ 





દ આગ્રા 
અવશેષોમાં (૧) દીવાનેઆમ (૨) દીવાનેખાસ (૩) 
ખાસ મહેલ (૪) શીશ મહેલ (૫) મોતી મસ્જીદ 
(૬) નગીના મસ્જીદ (૭) અ[ગુરી ખાગ (૮) જહાં- 
ગીરી મહેલ (૯) જેધબાઈને। મહેલ અને (૧૦) 
મીના ખનર સુખ્ય છે. 


દીવાનેઆમ અકખરે ખ'ધાવેલુ અહીં 
ખાદશાહની સમક્ષ કોઇ પણુ વ્યક્તિ પોતાની 
કૂરિયાદ રજૂ કરી શકે. દીવાને આમતુ' સિ'હાસન 
અને ખેગમો। કચેરીનુ' કામ જેઈ શકે એ માટે 
ઓર'ગઝેબે કરાવેલી આરસની જળીએ। ખરેખર 
સુ'દર છે. દીવાને ખાસ શાહજહાંએ ખ'ધાવેલુ. 
'અહીં અમીર, ઉમરાવોા તથા પરદેશી એલચીઓ 
સાથેના કામની પતાવટ થતી. જમનાની ખાજુમાં 
એ આવેલુ છે. એની દિવાલે પરનાં કવિતે 
-વાંચકના મનમાં કેટલાએ કોમળ ભાવો ઉત્પન્ન 
કરે છે. આરસની આ બન્ને ઈમારતે। અલૌકિક છે. 


મોતી મરિજદ શાહજહાંએ ખ'ધાવેલી. 
ખઆાખાએ હિન્દમાં એ એક અજેડ મસ્જિદ છે. 
અ'દગ્ના સધળા ભાગમાં આરત છે. એની 
સુદર કમાનો, કમાનો પરનાં કવિતે, કલામય 
ચાંભલાઓ તથા ચોગાનમાં આવેલા કુંડ અને 


આગ્રા ી ૭ 


ફઇક#---------*--૯::---4- જ 


છાત્રાલય પ્રેક્ષકને ખુશ કરે છે. કે છે. ર એ 
મસ્જિદને બાંધતાં સાત વરસ ગયેલાં અને ૧૩ 
લાખ કરવાં વધારે રૂપીઆનેા ખર્ચ થયેલે।. 
નગીના મસ્જિદ ઔર'ગઝેબે બ'ધાવેલી. અહોં 
મોગલ ખાતનુએ। પ્રાથના માંટે આવતી, ફ્રસખ'ધી 
પર આસને જડયાં છે એ પર બેસતી અને આ 
મનમોહક વાતાવરણુમાં ખુદાની બ'દગી ફરતી. 
પાસેના એક ઓરડામાં આગ્રાની શિયાળાની 
સખત ઠડ'ડીમાં હાથ ધોવા ગરમ પાણીની સગ- 

રહેતી, કારણુ હાથ મૉં ધોઇ પવિત્ર થયા 
પછી જ પ્રાર્થના થઈ શકે. સાચા દિલની અ'તઃ- 
જરણુની પ્રાથના માટે આ સધળી ખાદ્ય સામગ્રીની 
જરૃર રહે છે. 


શીશ મહાલને અરીસા મડાલ કહીએ તે 
પણુ ચાલે, કારણુ કે કારીગરોએ અરીસાના નાના 
નાના ટુક્ડાઓ ગોઠવી અસ'ખ્ય સુ'દર આકૃતિએ। 
રચી છે. આ મહેલે।માં બે આરડાએ। છે. ઉંપર 
આરસની બે ટાંકીઓ છે. એક ટાંકોમાંથી ખોજી 
ટૉકીમાં જતુ' પાણી સુ'દર દશ્યો ખડાં કરે છે. 
સાથે સાથે આગ્રાની ઉનાળાની સખત ગરમીને 
એઇછી કરે છે. ખાસ મહાલ એકલા આરસનેોા 


૮ઃ આગા” 
છે. એ પણુ 'શાહજહાનની કૃતિ છે. આઃ 
મહેલની દિવાલે પર એ જમાનાના પ્રખ્યાત 
ચિંત્રકારાએ ચિતરેલાં મોગલ શહેનશાહોનાં 
તેલચિત્રે રહેતાં. એની છત અને દીવાલે! પરઃ 
સુદર સોનેરી આકુતિએ હતી. ભરતપુરના* 
જટોએ આગ્રા લીધું ત્યારે આ વસ્તુઓને નાશ 
કયો, એ વિનાશમાંથી બચેલા કેટલાક ભાગઃ 
અસલી વસ્તુને ખ્યાલ આપે છે. 


જહાંગીરી મહાલ રાતા પત્થરનેો છે. એ. 
મહેલમાં ભાગ્યે જ એવી કોઇ જગ્યા હશે જ્યાં 
ક્લામય કૌતરણી ન હોય. મોગલ સ્થાપત્યની 
સર્વાગ સુ'દરતા અહી' નજરે પડે છે. એની 
એક ખાજુએ પુસ્તકાલય છે, જ્યારે બીજી ખા- 
જુએ જેધબાઈનેો મહેલ છે, આ મહેલના ચો- 
ગાનમાં એક ટાંકો છે. એક જ પત્થરમાંથી એ 
કારેલી છે. એને જહાંગીરી કુડી કહેવામાં 
આવે છે. 

અગુરી ખાગ મોગલ સમયના ખાગોનોા 
સુ'દર૨ ખ્યાલ આપે છે. એમાં ઝાડ નથી પરશ'તુ' 
ફ્લેોના ક્યારા છે. આરસજડિત રસ્તાથી” 
એના ચાર ભાગ થાય છે. મધ્યમાં એક નાનકડુ” 





આગ્રા હ 


કામ 


જ્-્ન્ન્ન્-------“-ર----- ---------------------- ન્-- તય, 


સરોવર છે. અહીયાં બેગમો સ્નાન કરતી. 
યોગ્ય જગ્યાએ કુવારાઓઆની ગોઠવણુ છે. કહે : 
છે કે આ બાગની રસાળ જમીન કાશ્મિરથી 
આણેલી. ખાગમાં દ્રાક્ષના વેલાએ હરે માટે 
એને અ'ગુરી ખાગ કહ્યે છે. અંગુરી ખાગનાં 
સઘળાં મકાન આરસનાં છે. એ સઘળાં સર્વા'ગે 
સુ'દર છે. 

મીના ખનનર એટલે અમીર ઉમરાવોની 
શાહનદીએ અને ખાતુઓતુ ખબનજનર. દીવાને- 
આમ પાસે એ આવેલું છે. અહીથી તેઓ 
ઘરેણાં અને વસ્ત્રભષણા ખરીદતી. બાદશાહ સિ- 
વાય આ બનજરમાં ખીજે કોઇ પુરૂષ આવી ન 
શક્તો. અહીંના માછલી લવનમાં રાજઓ 
માછલી પકડવાની મજ લેતા અને હમામખાનાં 
સ્નાન કરવાને સર્વ માટે ખુલ્લાં રહેતાં. 


અહો'ના સુમન ખુજને ૪€૩૩&1110€ 10૫૯” 
પૃણુ કહે છે. /હ્ડડદ્રા1લ એટલે જઈ, આ મહે- 
લની દીવાલે। પ૨ જ્યાં જુએ ત્યાં જઇની વેલે 
ચીતરેલી છે. એકલા આરસને એ ખાંધેલે। છે, 
પેલી જઈની વેલે ઉપરાંત દીવાલે પર અ'દરના 
જ્ઞાગમાં અસ'ખ્ય રગખેરગી પત્થરની અને 





૧૦ આઝા 


--*- ----- “---#--- ૦૦૦૦. 





રત્નોની આકુતિઓઆ છે. જેટલુ' આ મહેલનુ' 
સેોન્દય છે તેટલો જ એને! વિષાદ છે. શાહજહાન 
એના ખધાવનાર, એજ શાહજહાન ઓર'ગઝે- 
બને હાથે આ મહેલમાં કેદી બન્યો. આ જ 
સમન ખુજમાં શાહજહાંએ એનો છેલ્લો શ્વાસ 
લીધો અને એ લેતાં લેતાં તાજ તરફ એણે 
એની મીટ માંડી. સુમતાઝનેો દેહ પડયે વરસે 
વીત્યાં. એનાં અશ્થિ પર એણે તાજ ખ'ધાવ્યો. 
એ તાજ અને એ સુમતાઝ છેલ્લી ઘડી સુધી 
એના લક્ષ ખહાર ન ગયાં. રાણી માટેના શાહ- 
જહાનને કેટલે અગાધ પ્રેમ ! અને આ આખા 
બનાવ કેટલી શેોકમય ઘટના ! 

આવા આગ્રાના કિલ્લાના અવરોધે છે. 
મકાનેોનાં ખાલી ખોખાં છે. આજે એ મકાનેોમાંથી 
એમને માોગલાઈ આત્મા ઊડી ગયે! છે એટલું જ 
નહિ પણુ શત્રએઆને હાથ એમનો દેહ તૂટેલે। છે, 
છતાં આજે પણુ એ સુદર છે, શોભાસ્પદ છે, 
મનમોહક છે. જ્યારે આગ્રાનો આ ક્િલ્લે। જીવ'ત 
હેશે ત્યારે કેટલો સુદર હશે તેનો ખ્યાલ તે 
પ્રેક્ષકોએ પોતાની કલ્પનાથી કરવે। રહ્યો. 
સિડુન્દરા 

આગ્રાથી ચારેક માઈલ એ દૂર્‌ છે. સિકન્દર 





બનન, 


લોદી નામના પઠાણુ બાદશાહના નામ પરથી 
એતુ' નામ સિક્ન્દરા પડયુ' છે. અહી' અકખરની 
કબર છે. એકલા અકબરની ન હ પણુ મોગલ 
શાહો કુટુંબનાં ધણાં સ્વજનોની નાની મોટી 
કબરો છે. અકબરે જતે જ જગ્યા પસ'દ કરી 
પોતાની કખર ચણુાવવા માંડેલી, પરતુ એ પરી 
થાય તે પહેલાં એને। દેહ પડયે।; એટલે જહાંગીરે 
એ પૂરી કરાવેલી, કબરની આજ્યખાજ્ુના ચૉ- 
ગાનમાં કેટલાએ કૂવા છે. પહેલાં ફરતી દીવાલ 
હશે, પરતુ હાલ તે! તારની વાડ છે અને દીવા- 
લનો ફક્ત પાયો જ જણૂુય છે. 

સિકન્દરાની આ કખરને! મુખ્ય દરવાજે 
અને કબર જેવા લાયક છે. દિલ્હી આગ્રાની 
આલેશાન ઈમારતો આગળ એ ઝાંખી પડે છે, 
પરતુ એ સધળી ઇમારતોાના રચતારાઓને આ 
ઈમારતમાંથી જરૂર પ્રેરણા મળેલી હોવી જેઇએ. 
આગ્રા પાસેથી એને ઉપાડી બીજી જગ્યાએ મૂકીએ 
તો! જર્‌૨ આજ્ાખાન્નુના પ્રદેશમાં કળા કારીગરીના 
સુદર નમૂના તરીકે એ લેખાય. 


સિકદરાનેો મુખ્ય દરવાજે રાતા પત્થરનેો 
છે. ર/ગિત પત્થરથી એમાં સુ'દર આકૃતિઓ 





દે આગ્રા 





-બરતરજ્ઇ- લાઇન... -તાતાણુઇ-...._ સ 10-૦૦૪-૭... લઇનઝનઝનના- લ-.૭.... -------------- 


રચેલી છે. જ્યાં આજે સાદા પત્યરો દિસે છે 
ત્યાં એક વખત સોનેરી અને રૂપેરી કલામય 
ફૂલવેલે! હતી, પણુ એ સધળુ' વિનાશના સુખમાં 
ગયુ. દરવાજાને હાલમાં સમરાવવામાં આવ્યો છે. 
એને ચાર ખૂણે ચાર મિનારા છે. એ મિનારાથી 
એ અધિક સુન્દર લાગે છે. દરવાજની કમાન પર 
' પરસીઅન ભાષામાં સુ'દર કવિતે। કોરેલાં છે. 
એ કવિતેોમાં અકબરની મહત્તાનાં તથા આ 
જગ્યાની સુ'દરતાનાં ગુણુગાન છે. 


બરની સુખ્ય ઇમારત પાંચ મજલાનો છે. 
ભાંયતળીએ અકખરની ક્ખર છે. સોનેરી અને 
રૂપેરી અક્ષરોમાં કુરાનની કલામો અને સુદર 
કુલવેલેો ભી'તેો પર હતાં, પર'તુ જટોાને હાથે એ 
નષ્ટ થયાં. હાલ તે। કબર પર આરસતી એક 
શિલા છે. એ શિલા પર ઓઢાડવા મશરૂની સુ'દર 
ચાદરો બરદ્દાનના મહારાનએ ભેટ આવેલી છે. 
કબરની ઉપર એક ઝુંમર છે. રાતદિવસ 
ઝુ'મરના દીવાએ। ખળ્યા કરે છે. આ સઘળુ' એક 
ગભીર વાતાવરણુ ખડુ' કરે છે. ત્રીજ મજલા 
પર એક વિશાળ ચોગાન છે, એમાં એક શિલા 
છે. કહે છે કે ૪૦૦ મણુ જેટલુ' એતનુ' વજન છે. 


બાગત્રોા ન છૂરુ, 


અકખરની એ સ્મારક કબર છે. એ શિલાના 
માથા આગળ એક નાના આરસનેો સ્થ'ભ છે. 
કહે છે કે એ સ્ત'ભ પર જગવિખ્યાત કોહીનુર 
મૂકવામાં આવતે. આ સ્મારક પર પણુ સુ'દર 
વેલો છે. એમાં ખુદાનાં ૯૯ જેટલાં નામ કોરેલાં . 
છે. ખાકીના મજલાએ। પણુ શરૃઆતના મોગલ 
સ્થાપત્યના સુ'દ૨ નમૂનાએ। છે. 


ઇંતિસદ્-ઉદ્‌-દોલાની કબર 


ઇતિમદ્‌ૂ-ઉદ્‌-દૈલા તે નુરજહાનના પિતા 
અને જહાંગીરના એક સમયના મુખ્ય પ્રધાન. 
ઇરાનથી દેશવટા લઇ એ હિન્દ આવેલા. માર્ગ'માં 
નુરજહાનને। જન્મ થયેલે।. નુરજહાનને। માર્ગમાં 
ત્યાગ અને ફરીથી લદ આવવાનો પ્રસંગ એમના 
દુ:ખભર્યા દવસે।ની દર્દમય કહાણી છે, પર'તુ 
ભાગ્ય ફરતાં સઘળુ ડ્રે છે. હિન્દમાં આવ્યા, 
એમની આખાદીના દિવસે। શરૃ થયા ને ક્રમે ક્રમે 
જહાંગીરના મુખ્ય પ્રધાન બન્યા. જ્યારે એ 
૧૬૨૨માં મરણુ પામ્યા ત્યારે તુરજહાને એમની 
આ કખર ખાંધી. એજ કખરમાં તુરજહાનની 
માતાની તથા ભાઈ અસફખાનની કબરેો છે. 
અસફખાનની શાહજાદી તે સુમતાઝ. અસફખાન 


પેઈ આમશ્માઃ 


પણુ શાહંજહાનના સમયમાં સુખ્ય પ્રધાન 
ખનેલો, આમ જમનાના ડાખે કિનારે 
ઈરાનથી વખાના માર્યા નાસી આવેલા 
ઇતિમદ્‌-ઉદ્‌-દોલાના સ્વજને।ની કબર છે. આગ્રાથી 
બે એક માઈલ એ દૂર છે. નુરજહાનને। વિચાર 
તો સોના રૂપાની કબરે કરાવવાને! હતો, પરતુ 
કારીગરોએ એ પ્રમાણે કરવા સલાહ ન આપી. 


આ કખરનેો દરવાજે સુદર છે. ચોગાનમાં _ 
ખાગ છે. એ ખાગમાં અગાઉ ફળાઉ ઝાડ હતાં. 
ખગને પાણી પાવાની નીકી તથા ટાંકીઓ 
આજપય”ત મોજુદ છે. કપધર એકલા આરસની 
છે. ન પરનાં સ્મારક “ખટુ?' નામના પત્થરનાં 
છે. સોન્દય*, શિલ્પ તથા સ્થાપત્યની દટ્ટિએ માગ- 
લાઇ સમયનાં તાજ સિવાયના બીન્ન કોઇ મકાનથી 
એ ઊતરે એમ નથી. એના મિનારા, ક્માને।, 
ફલવેલેો, આરસની જળીએ। તથા સોનેરી રૂપેરી 
અક્ષરોમાં કોતરેલી કુરાનની ક્લામો એને સુદર 
તથા રો।ભાયમાન બનાવે છે. 


આ કબરની પાછળ એક મકાન છે. એ 
મકાનના ઝરૂખામાં એક માછલી છે. ચોમાસામાં 
જમનામાં પર આવે અને આ માછલીએ પાણી 


અડે ત્યારે કહેવાય છે કે અલ્હાબાદના જૂના 
શહેરમાં પાણી ફરી વળે છે. મહેતાબ બાગ, ચીની 
કા રોઝા, આરામ ખાગ તયા છત્રી ઝેહ્ા જેવાં 
સુ'દર સ્થાનો જેવા જવા અહીથી સહેલાઇથી 
જઈ શકાય છે. 


ફતેહપુર સિક્રિ 


આ નગરની સ્થાપના વિશેની વાત ઉપર 
આવી ગઇ. આજે એ ખ'ડ૩ે૨ સમાન છે. આગ્રાથી 
૨૪ માધ્લે દર છે. બારેક ચોરસ માઇલને। એનો 
વિસ્તાર છે. શહેરને ફરતી ચોમેર ૫૦ કૂટ ઊ'ચી 
અને ૬ ફૂટ પહોળી રાક્ષસી દીવાલ છે. એ 
દીવાલમાં આઠ વિશાળ દરવાન છે. અ'બાડી 
સાથે હાથી સહેલાઇથી એમાંથી પસાર થઇ શકે. 
દીવાલ તોડી રેલ રસ્તે! બાંધ્યો છે. રેલ્વેનુ' સ્ટેશન 
પણુ આ દિવાલોની અદર છે. આખુ'એ નગર રાતા 
પત્થરતું બાંધેલું છે. સિંક્રે અને આગ્રાની ઇમા- 
રતે।માં રાતા પત્થરને! છુટથી ઉપયોગ થયે છે, 
કારણુકે સિક્રિ પાસે રાતા પત્થરની ખાણે। છે. બજન- 
રના અને મહોાલ્લાઓના રસ્તા પણુ એજ પત્થરથી 
જડેલા છે. સિક્રિના ખ'ડેરોમાં રખડુની જિજ્ઞાસાને 
પોષે એવી ઘણીએ વસ્તુએ। છે, પર'તુ અહીંના. 














૧૬ આગરા 


-"---------------- ----ન્‍ 


થોડાએક કલાકોમાં યાત્રીને તતો (3) ખુલૂ'દૃ 
દરવાન (૨) જુમ્મા મસ્જીદ (૩) શેખ સલીમ 
ચિસ્તીની કબર (૪) દિવાનેખાસ અને આમ 
(૫) મિશ્યિમ અને જેધખાઇના મહેલે (૬) પ'ચ 
મહાલ તથા હયશાળા અને હાથીશાળા જેઈને જ 
સ'તોષ માનવે રહ્યો. 


ખુલ'દ દરવાજા જેવો વિશાળ દરવાજે દિલ્હી 
આગ્રામાં પણુ નથી. જમીનથી ૧૭૬ ક્ટ જેટલી 
એની ઉ'ચાઈ છે. ૧૬૦૧માં એ ચણાવેલે. અકબરે 
દક્ષિણુમાં ખાનદેશ જ્ત્યો તેના સ્મારક તરીકે 
પોતાની અજેય સત્તાની ટહેલ નાખતે આ ખુલ'દ 
દરવાજે એણે ખ'ધાવ્યો. આરસ અને રાતા 
પત્થરના સુમેળથી એની સુ'દર કાંતિ રચાઇ છે. 
ઘડીકભર સુસાફર અહીંની મૃત શાંતિમાં દરવાજન 
નીચે ઊભો ગહે છે અને અકબરના સમયનુ 
જીવતુ' સિક્િ કલ્પનાની પાંખે ચઢી જ્નુએ છે. 
એને અહીં જ અનાદિ કાળની શાશ્ચતતા તથા 
અમર મનાતી મનુષ્યકાતેએની ક્ષુલ્લક્તાનુ 
ભાન થાય છે. 


આ દરવાજની ખાનામાં જુમા મસ્જિદ 
છે. સિક્રિની એ અતિ વિશાળ ઈમારત છે. ૫૪૨ 


ખ્જૃ 


શત બસવયાશાજ#”ઇન-૦૦૦---૦- ---... -......- 





આગ્રા ૧છ 


કટની એની લ'બાઇ છે અને ૪૩૮ કટની એની 
પહોળાઈ છે, અકબરના સમયના માણુસોથી 
ઉભરાતા સિક્રિમાં શુકવારે નમાજ પઢવા આવી 
વિશાળ મસ્જિદ જેઇએ જ ને. દિલ્હીની જુમા 
જેટલી એમાં નકશી નથી, છતાં ખ'દગી કરવાના 
ઓરડાની નકશી કોઈ રીતે ઊતરે એમ નથી. 


શેખ સલીમ ચિસ્તીની કખરઃ-- જે પાક 
ફકીર પ્રત્યેના માનને લઇને અકખરે રાજધાની 
ખદલી, એ કૂકીરની એણે બધાવેલી આ કબર 
છે. એની શૈેભામાં શી મણા હોય ? એની કો- 
તરણીવાળી આરસની જળીઓની તાજની 
જળીઓ સિવાય ખીજ કોણુ સ્પર્ધા કરી રકે ? 
આ નાળીઓનાં કાણામાં બાંધેલા થોકલાબધ 
ર'ગિત દોરા હજીએ શેખ સાહેબની લોકપ્રિયતા 
દર્શાવે છે. કેટલાય ભાવિક યાત્રીએ અહી' આવે 
છે ને કબર પાસે જત જતની વાંચ્છનાએ આવી 
કરે છે. જ્યારે એ કામનાઓ પરી થાય ત્યારે 
ફરીથી પાછા આ કખરના દર્શને આવે છે અને 
પોતાની ખાધાએ ઉતારે છે. આ કખરને। ધુમટ 
અને રચના સુ'દર૨ છે. શેખ સાહેખ ગયા છતાં 


જી શ 
છો1૨.૯:૦૩1%૦1 ઝાડે 1.215'૯#૮) કહ દેહે 





ત બત્રા 


દિલ્હી આગ્રાની માફક અહીં પણુ દીવાને- 
ખાસ અને આમ છે. આ દીવાનેખાસની એક 
વિરેષતા છે. અહીં'ના દીવાનેખાસમાં અકખરની 
ધર્મસભા મળતી. વિઠ્ઠાન ધર્માચાયો। અકંખરના 
આમત-ત્રણુથી સિક્રિમાં આવતા અને પોતાના 
ધર્મનુ' તત્ત્વજ્ઞાન અકખરને સમજવતા, અક્ખર 
અહુ ભણેલો ન હતે, છતાં વિદ્જજનોાના સ'સ- 
ગથી એતી ખુદ્ધિ ખીલી હતી. આ ધમ'સભાને 
બેસવા દીવાને ખાસમાં વિચિત્ર રચના છે. એ 
વિશાળ ઓરડાની વચમાં એક સ્ત'ભ છે. આ 
સ્ત'ભ પણુ વિચિત્ર રીતે શણુગારાયેલે। છે. ઉપજ્થી 
એ પર અકખર પલાંઠી વાળી બેસતે।. એ સ્ત'- 
ભને ચાર ગેલેરીઓ, ઓરડાની ફરતી ગેલેરી 
સાથે જેડે છે. આ ગેલેરીઓ ઝરૂખાની માફક 
અદ્રર છે. અહીં પેલા વિઠ્ઠાનાોનાં આસન રહેતાં. 
એક પછી એક ધર્માચોય" ઊભા થતા અને દર- 
બરી પોષાકમાં બેઠેલા અકખરને ધમ*જ્ઞાનત આ- 
પતા. આ વખતતુ' દૃશ્ય કેવુ' સુ'દર લાગતુ હશે ! 


આ જ દીવાનેખાસના ચોગાનમાં અકખર 
શેતર જ ખેલતે।ા, સફેદ અને કાળા આરસની 
તખ્તીઓની એ પાટ ખનેલી હતી. રેશમી ચ'દરવા 





આશ્રા ૧૯ 


નીચે ખેલાડીઓનાં આસન  હળાતાં. : એએ મે પાટ પર 
સૌાંગઠાંને ખદલે દાસીએ ઊભી રહેતી અને 
રમનારની સૂચના સુજખ ખસતી. સત્તા અને 
લક્ષ્મી શુ' નથી કરતા? 


મરિયિમ અને જેધખાઈના મહેલે! પણુ જેવા . 
લાયક છે. આ વિશાળ ઈમારતોમાં કોતરકામ 
અને નકશીને પાર નથી. કહે છે કે મરિયમના 
મહેલની ભીંતો પર તે સોનાને ઢોળ દેવાયલે।. 
હેયશાળાનાં કડાંઓની હાર હજુએ અખડિત 
છે. આ કડાંએ દરખારી ઘોડા ખંધાતા. 


પ'ચ મહાલ એટલે પાંચ મજલી મહેલ. 
આ મજલાઓ એક એકથી નાના થતા નજય 
છે. પાંચમો મજલે તે એક નાનો સરખે ધુમટ 
છે. એની ખાંધણુી ચીનાઇ ઢખની છે એ પરથી 
માનવાને કારણ મળે છે કે એની રચનામાં ચીનાઈ 
કારીગરોને હાથ છે. પચ મહાલને। ઉપયોગ સાંજ 
સવાર શાહી બેગમાં અને શાહજદીઓ ને હવા 
ખાવા માટે થતે।. સવારના ઊગતા સૂર્યના કોમળ 
તડકામાં સઘળાં અહી' બેસતાં અને સૂર્યસ્તાન 
અનેતાં, 


આમ સિક્િ અકખરના સમયમાં ઊભુ' થયુ, 


ત્ર જે 


જે આમા” 





. પ9 - કઈ. :- પ સ : ગયાના સનાેસ ઝન ------ --- “-ક------- ---“નાધછ 


ઘડીભર ચમકયુ* અને અકબરના મરણુ સાથે 
એને નાશ પણુ થયો. એના પડવાતુ' સુખ્ય કારણુ ' 
પાણીની તંગી. દિલ્હી આગ્રામાં જમનાને લઇને * 
પાશીની ખોટ તે! કદી પડે જ નહીંને. 


તાજ્સહાલ 


તાજની પાછળ શાહજહાન અને સુમતા-. 
ઝની અશ્રૂકથા છે. મુમતાઝ તે નુરજહાનની , 
ભત્રીજી. એ સમયની સર્વોત્તમ સુ'દરી. જહાંગીરની, 
દંચ્છાથી મુમતાઝ-શાહજહાનનાં લગ્ન થયાં. સુમ-. 
તાઝથી શાહજહાનને ૧૪ ખાળકે। થયાં. ગાદીએ 
આવ્યા પછી એક વખત એ યુદ્ધમાં જતો હતે, 
સાથે સુમતાઝ પણુ હતી. શેતર'જ રમતાં મુમતાઝ 
એકદમ ચમકો. એને એના ગર્ભઃમાંનુ' બાળક 
દૃડતુ' હોય એવી ભ્રાન્તિ થઇ. આથી માઠા અપ- 
શુકન ખીન્ન ક્યા હોય ? ત્યારથી એની તબીઅત 
લથડી, મરણુ એને સમીપ લાગ્યુ', શાહજહાને 
એને દિલાસો આપવા ઘણા પ્રયત્ને કર્યા, 
પરતુ શાહના દિલાસાએ કે હકીમોના ઉપચારોએ 
કશી અસર કરી નહિ. દિવસે દિવસે એનુ શરીર 
લેવાતું ચાલ્યું, કાન્તિ ફીકી પડી, જીવનશક્તિ- 
શ્રટતી ગઈ અને છેવટે અ'તિમ ધડી આવી લાગી. 





જામા, સ્પ 


મુમતાઝે છેલ્લો શ્વાસ લીધો, પસ્તુ તે પહેલાં. 
શાહજહાન પાસે ખે વરદાનાની માગણી કરી. 
એક તો શાહજહાંએ ફરીથી લગ્ન ન કરવુ' જેથી . 
કુટુંબમાં ક્લેશ ન થાય, અને ખીજી માગણીમાં . 
પોતાના મૃતદેહ પર આલેશાન કબર ખ'ધાવવી' 
એ હતુ'. શાહજહાંએ ખત્ને વચને પાઇયાં, 
આમરણાન્ત એણે ખીજી બેગમ કરી નહિ અને 
તાજમહાલ સમી સુ'દર કબર ખ'ધાવી, 


તાજમાં પેસતાં એને। દરવાજે જ સુસાફરને 
મુગ્ધ કરે છે. એના ચાર ખણુ ચાર મિનારા 
છે. વચમાં નાના નાના અગિયાર ઘુમટાની પાર- 
છે. ૧૧૭ ફૂટની એની ઉચાઇ છે. એની આરસની 
ઇમાન ૫૨ કુરાનની ક્લામાો છે. એ કોરવામાં 
કોરનારની ખૂબી છે. કેટલે બધે ઊ'ચે છે છતાં દછિ. 
સમક્ષ હોય એટલી એ મોટી દેખાય છે. 


દરવાજામાં પેઠા એટલે આપણે ખાગમાં 
આવીએ છીએ. ખાગની આરપાર જતી નીકોથી 
બાગના ચાર ભાગ પડે છે. દરવાજાથી એ રારૂ 
થાય છે ને ઠેઠ તાજનાં પગથિયાં સુધી પહોંચે છે. 
વચમાં આ નીકીને કાટખૂણે જતી બીજી નીકો 
છે, અહીં પાણીનો હોજ છે. હંમેશાં એ ભરેલો! 





૨૨ આથશ્રા 
હોય છે. એ હાોજની ૨ર'ગબેર'ગી માછલીએ જેતાં 
મજ પડે છે. આ નોક પર્‌ હારખધ આવેલાં 
સરૂતાં હરહમેશ લીલાં રહેતાં ઝાડ છે. 
તાજની સુ'દરતામાં એ અજખબ વધારો કરે છે. 
બાગમાં ફૂલના કયારા છે, લીલ્લોતરી છે અને 
ફળાઉ ઝાડ પણુ છે. તાજના કરતાં પણુ જૂનુ 
“અક ઝાડ છે. 


તાજની ખે ખાજુએ બે મકાનો છે. એક 
મસ્જિદ અને બીજ્નુ' તે જમાતખાના. બન્ને એક જ 
સરખાં છે. એક સાથે ૫૫૦ આદમી નમાજ પહી 
શકે એટલી આ મસ્જિદમાં બેઠકો છે. 

તાજનાં પગથિયાં તરફ આવવા માંડીરંમે 
એટલે ગમ'દ૨ જવાને! દરવાજે, આજ્નુખાજુના ચાર 
મિનારા અને આકાશે અડતે1, સ્ક્ટિક જેવા 
ઉજળા આરમને! તાજનો વિશાળ ધુમટ એક 
પછી એક આપણી નજર સમક્ષ આવી જરો. 
જલે।ના ક્યારા, લીલોતરી, પેલાં સરૂની હાર, 
ચોમેર ઊડતા કુવારા, જમનાના વિશાળ પટ 
પરથી આવતો ઠ'ડો મીઠો પવન અતે એ સવની 
વરચે આવેલે સર્વા'ગે સુ'દર એવો આ મકખરો 
એક સ્વર્ગીય વાતાવરણુ ઊભુ કરે છે, ધડીક્ભર 


$ 





આગ્રા ર૩ 


મનમાં થાય છે કે આથી તે માનવજતે કલ્પેલા 
સ્વગ'માં વધારે સુ'દર શુ' હશે? સુસાફરની' 
આંખ ઠરી શકતી નથી, હરકેોધઇ ચીજ એને 
આકષે' છે. એક સાથે આ અનેરૂ સોંદર્ય જેઈ 
લેવા એ યત્ન કરે છે. 


દરવાજમાં પેસી નીચે ઊતરીએ એટલે 
મુમતાઝ અને શાહજહાંની કખરો આવે છે. 
આરસનેો એ સફેદ ઓરડા છે, દીવાલમાં એક 
ખાજુ ખાકોરૂ છે, તેમાંથી ધ્રુવનો તારો ચોકખી 
રાતે દેખી શકાય છે. શાહજહાંએ પોતાની કબર 
માટે કાળા આરસનો આવો જ તાજમહાલ ખ'ધા- 
વવા મનસૂબો કરલે, પર'તુ મતુષ્યના સઘળા 
મનસૂખા ફળતા નથી. સીડી ચઢી ઉપર આવીએ 
એટલે ખરી કખરોાની ઉપરની સ્મારક-કખરે છે. 
એની આજનજ્નુબાજુ આરસની પેલી અણમોલી 
જાળીઓ છે. કૈવી સુ'દર૨ અને કેટલો અથાગ 
પરિશ્રમ એજ વિચાર આપણા મગજમાં રમી 
રહે છે. અ'દરનો ધુમટ, જુદી જુદી જમીન 
પરની આકૃતિઓ, નકશીમય ફૂલવેલેો સધળાં 
અનેરી શોભા ઉપજાવે છે મુસાફર એેઇ જેઈ 
ધરાય છે અને કમને પાછાં ॥ પગલાં માંડે છે. 





«૨૪ આગ્રા 

તાજને સવારમાં જુએ, બપોરે જુએ, 
આથમતા સયના આછા પ્રકાશમાં જુએ તે 
હરેક વખતે એ જ્ુદ્દો લાગશે. પલટાતા સમય 
પ્રમાણે જણે એતુ સૌન્દય" પણુ પલટાતુ' ન 
હોય! પરતુ એની ખરી ખૂબી તે! પૂણિમાની 
ચાંદનીમાં આવે છે. વાદળાં વગરના આકાશ- 
માંથી ચદ્રનાં કોમળ કિરણો એના સફેદ આરસ 
પર પડે છે અને બીજી ખાજા જમનાનાં આછાં 
ભૂરાં નીર્‌ પર પડે છે ત્યારે સધળુ' સફેદ સફેદ થઇ 
રહે છે. મતુષ્ય કોઇ અજબ શાન્તિ આ સમયે 
મેળવે છે. 


આમ તાજનાં જેટલાં વખાણુ કરીએ તેટલાં 
આછાં છે. તાજનુ' સૈન્દય" વણું'વવાને કોઈએ 
એને “ આરમસનુ કાવ્ય ” તે કોઇએ “આરસના 
'સ્વીન'' તરીકે સ'બોાધ્યો છે. એથી આગળ વધી 
'એક લેખકે તો એની એક પરી સાથે સરખામણી 
કરી છે. જમનાના કિનારે સફેદ વસ્ત્રો ધારણુ 
કરી એ ઊભી છે. પેલા ચાર મિનારા તે એના 
અ'ગરક્ષકો છે. આવે સુશોભિત તાજ આગ્રામાં 
ઊભો છે. પણુ હવે એ એકલા આગ્રાનો નથી 
રણો. સારાએ જગતને શાહજહાંએ આપેલો એ 


હ 





“ આગ્રા ૨૫ 





'*----------------“*-----૦૦-૦૦-નામળતાબઇ થાામાવાગ્ાઇનાશાસાગાથઇન : વાન્લાકઝન-ત૪૦--૦-. સલા... ક. ૦ -૨૧- ઝન 4૪ ગતકાકાન્કઝ#ન 


કલામય વારસો! છે. આખોાએ ઇતિહાસ ભુલાઈ 


' જાય પર'તુ જ્યાં સુધી મોગલાઈ કલાકારીગરીના 
,પરિપાક સમો તાજ ઊભો છે ત્યાંસુધી મોગલેને 
, અને સુમતાઝ-શાહજહાંનને હિન્દ નહિ ભૂલે. 


આ તાજને ખાંધવા વીસ હજર કારી 
ગરોએ અયાગ પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો. એક ખે વષ 
માટે નહ પરતુ વીસ વરસ સુધી. એ જમા- 


'નામાં એના ધુમટતી ૨૪૩ ફૃટની ઊ'ચાઇએ 


પત્થરો મૂકવા આજના જેવા ૯લ્ડ ઉ'્ડા ન 
હતા. એટલે કહે છે કે એટલી ઊ'ચાઇએ પહોંચતે 
ખે માદલ સુધીનો ઢાળ પડતે રસ્તે ખાંધેલે, 


એના ળાંધનારા કારીગરો એક્લા હિન્દના નહિ 


પણુ દેશ દેશાવરના હતા. લાખેો। રૂપિયાતા ખચે” 


એ ઊભો થયો. એ પૂરો થયા ખાદ શાહજહાંએ 


એને જબેયો હશે ત્યારે એના હદયમાં શા શા 


ભાવો સ્કૂર્યા હશે ? 


આગ્રાની આ અબજેડ ઇંમારતે! જેઈ દરેક 


' પ્રવાસીના મનમાં એક પ્રશ્ન ઊઠશે કે આજનુ' 
"આ ક'ગાળ હિન્દ ક્યાં અને મોગલ સમયનુ 


હિન્દ ક્યાં ? પ્રથમથી જ હિન્દ નિર્ધન હોય તો 


“એના રાજવીઓ આવી મહેલાતો કેમ બ'ધાવી 





શકે ! એ જમાનાતુ' હિન્દ ગરીખ ન હંતુ' પણુ 
'તવ'ગર હતુ'. એની દોલત અને વેપારે પરદેશી- 
એને આકર્ષ્યા. એ પરદેશીએ। હિન્દમાં આવ્યા, 
હિન્દના માલિક બન્યા, પણુ હિન્દમાં ન રણા અને 
બાદશાહે ત્યાં ખજર' એ ન્યાયે હિન્દની અઢળક 
દોલત પરદેરી।માં ખે'ચાઇ ગઈ. 


આગ્રા શહેર 


આ તે આગ્રાની ઇમારતોની વાત થઈ. 
આજે આગ્રા પાટતગર નથી, છતાં હિન્દનાં 
સુખ્ય ગણાતાં શહેરોમાંતુ' એક છે. ખે લાખ 
જેટલી એની પચર'ગી વસ્તી છે એનુ' કારણુ 
જમનાની ખીણુમાં એ આવેલુ છે. શહેરનો વેપાર 
એટલે બધો ખીલેલો છે કે એને આઠ જેટલાં 
રેલ્વેનાં સ્ટેશને છે. એના બજારોમાં અને મહેો- 
લ્લાઓમાં ભાત ભાતની વસ્તુઓ દૂર દૂરના 
સુસાફરોને ખરીદવાની મળે છે. આગ્રા એના 
ભરતકામ, કોતરકામ અને આરસના કામ માટે 
મશહ્‌ર છે. ઇદ, બારી ઇદ, મહોરમ, હોળી, 
દીવાળી કે નવચ'ડીના તહેવારેમાં આગ્રાની 
શોભા અનેરી ખને છે. 


આપણા ઝુજરાતથી આગ્રા દૂર ઉત્તરમાં 








આવ્યુ છે. વડોદરાથી બી. બી. એન્ડ સી. આઈઇ.ને 
રસ્તે ૫૩૩ માઈલતનુ' એનુ' અ'તર છે. શિયાળામાં 
અહીં અતિશય ઠડી પડે છે અને ગરમી પણુ 
એટલી જ. વરસાદ એછે છે એટલે આગ્રા છોડી 
સહજ દૂર જઈએ તે એ પ્રદેશના કૃષિજીવનમાં 
જમનાનુ' સ્થાન કેટલુ' છે તે જણાશે. ખેતરોમાં 
ઊભા પાકને ખેડૂતો નહેરોથી પાણી પૂરૂ" પાડે 
છે. ગુજરાતમાં આવી એકે નહેર નથી એટલે 
આગ્રાના ગુજરાતી પ્રવાસીને નહેરો જેવા પણુ 
અહી' મળશે. 


આમ આગ્રા એક એતિહાસિક નગર છે. 
એની મહેલાતો, કબરો અને મસ્જિદો મોગલાઈ 
સ્થાપત્ય અને શિલ્પકળાના અજેડ નમૂનાઓ 
છે. એનો તાજ જેવા દુનિયાભરના હરકોઈ 
પ્રવાસી તલસે છે અને એ જેઇ આશ્ચર્ય પામે છે. 





રૂઓાર-ુંસારિકાઓના જીવનમાં સાહસ, શૌચ અને સામાન્ય 
ટ્ાાનની વૃદ્ધ કરતી 


કુમાર ગ્રંથમાળા 


મંપાદક : ધીરજલાલ કોકર૨)ી શાહ 
બહાર પડેલાં પુસ્તકે. 


કોયડા સ'ચહ ભાગ ૧ શે. ૪-૯૮-૦ 
. રુનિષાભર્ના કોચડાઓમાંથી ચૂ'ટી કાઢેલ ઉત્તમ કાયડાઆ. 
ઝુમારોની મવાસડ્થા ૦-૯૦-૦ 


ઉ 


ગજરાતના સાહસિક કુમારો કેવાં અજબ સાહસ ખેડે છે 
તેના હૃદયંગમ ચિતાર આપતી રસભરી કથા. 


માલસની અજાયબીઓ ૦-૯-૨૦ 
વૈજ્ઞાનિક સત્યો પર પ્રકાશ પાડતી “ગતની અદ્જુત ધટનાએ।. 
કોયડા સ'ચહ ભાગ ર ને ૦-૯-૯૦ 
ઉત્તમ કોયડાઓ ને વિશેષ રમુજ સ'મહ. 

જાપાનની રમણી ૦-૮૮-૦ 
નાપાનની એફ ક્ષાત્ર રમણીની શેમાંચક જવનકયા. 

જ'ગલકથાઓએઓ ૦-૧9-૬ 


જ'ગલના અને જગલી ત્રાણીઓ સાથેના દિલ બડકાવે 

તેવા પ્રસંગોથી ભરેલી કથાઓ. 

રશુજી ટુસકા ૦-૪૦-૦ 
હસી હસીને પેટ દૃ:ખવા આવે તેવા, જ્નાન માધે ગમ્મત 

આપ તેવા ટૃચકાબઓોનાો સુદર સગ્રહ. 


જવાસદર્' ઉન્્છન્૯ 


મોર્ય, સાહસની તમન્નાએ ખેડાયલા ખ્રવાસોનું દિલચશ્પ વણન 
વાચીને તમને પણ્‌ એવું જવન જીવવાની ઇચ્છા ન્તગશે. 


ધો જ્યોતિ કાર્યાલય લીંમાટેડ, 
જુમ્મા મસીદ સામે, પાનકે।ર નાકા : અમદાવાદ. 
૮૨, પ્રૉન્સેસ સ્ટ્રીટ, સુ”મઈ. ૨ 





ર નવ. અ 


અ. 


5 આ ન 


શોથી શ્રેણી 


૬૧ શ્રી ગ'નનન 

૬ર શ્રી કાતિકરેય 

૬૩ ચયદ્રલાન 

૬૪ ભકત યસુધન્તા 

દપ થ્રીહર્ષ 

૬૬ રસકવિ જગન્નાય 

૬છ ભક્ત નામદેવ 

૬૮ શ્રાહેમચદ્રાચાર્ય 

૬€ છત્રપતિ શિવાજી 

૭૦ સમર્થ સ્વામી 
રામદાસ 


ચાંદખીબી 
ગુરુ નાનક 
મહાત્મા કખીર 
“રે * 
ગાંરાંગ મહાપ્રભુ 
લાલા લજપતર।ય 
ત્રી ચિત્તર'જનદાસ 
ત્રી ત્રિભુવનદાસ 
ગત૮7૪ને 
૭૮ શ્રી સુરેન્દ્રનાથ 
ખેનરજી 
૭૯ શ્રી વિજયધર્મ સૂ 
૮૦ બાબુ રાજેન્દ્રપ્રસાદ 


પાંચમી શ્રેણી 
૮૧ પાર્વતી 
૮૨ શ્રી શ'કરાચાર્ય 
૮૩ મીમદ્વલ્રભાચાર્યા 
૮૪ મ્રી માધવાચાર્ય 


૮૫ શ્રી રામાનુન્નચાર્યા 
૮૬ મહારાન્ન કૂમારપા 





૭૧ 
ર્‌ 
પકડે 
19૪ 
૭પ 
૭૬ 
૩૭5 





ટ 


મુરુગગોવિ'દાસ'૯ 

ર્યુજીતસિ'હ . 

લદ્દમોતાઇ 

દ્રી કેશવચદ્રસેન 

શ્રી ઈશ્રમ્ચ'દ્ 
વિદ્ાસાગર 

મહાદેવ ગો વિ'દ 


રાનડે 
દાદાભાછનવરાજી 
શ્રી ગોપાલકૃષ્ણ 
માખલે 
સ્વામોશ્રહદ્ધાન'દજી 
ત્રી ગોવર્ધનરામ 
શ્રો જવાહરલાલ 
નેદર્‌ 
સુભાષચ'્ર ખોઝ 
શ્રો સેનગુપ્તા 
તારામડળ 


હઠ 


લહ 
૯૯ 
૬૧૦૦ 


છઠ્ઠી મણી 


૧૦૧ મહાદેવી સીતા 
૧૦૨ નાગાર્જુન 

૧૦૩ કર્મદેવી અને 
મેવાડનો વીરાંગનાઓ 
૧૦૪ વીર [વનરાજ 
૧૦૫ હેદરઅથા 

૧૦૬ મહાકવિ પ્રેમાનંદ 
૧૦૨૭ સર ટી. માધવરાવ 
૧૦૮ ભમ રષયુજીત 
૧૦૯ ઝઝડુભરટ્જી 

૧૧૦ રિલપી કરમારકર 


૧૧૨ સવ, હા૬મહૃમ્મદ 
૧૧૩ વીર લધાભા 
૧૧૪ સોંદર્યધામકાશ્મીર 


૧૧૫ નેનિતાલ 

૧૧૬ ગિરનાર 

૧૧૭ દારકા 

૧૧૮ પાટનગર દિશ્હી 
૧૧૯ મ્લેસુર 

૧૨૦ તાજમલાલ 


સાતમી મ્રેણો 


૧૨૧ શ્રો ત્રદષભદેવ 

૧૨૨ ગેોરક્ષનાથ 

૧૨ વીર ગુણાલ 

૧૨૪ અકડબરશા4 

૧૨૫ સહામત-ત્રી મું'જ્નલ 

૧ર૬ કવિ દયારામ 

૧૨૭ જય ૃષ્ગુ ₹દ્રેજ 

૧૨૮ ત્રી સયાજીરાવ 
ગાયકવાડ 

૧૨૯ મહાવીરપ્રસાદ 
દ્વિવેદી 

૧૩૦ મહાકવિનાનાલાલ 

૧૩૧ પ્રો. રામમૂર્તિ 

૧૩૨ અબદુલગફારખાન 

૧૩૩ સોરડી સતો 

૧૩૪ નેપાલ 

૧૩૫ મહાબળેશ્વર 

૧૩૬ અમરનાથ 

૧૩૭ બદરીપેદારનાય 

૧૩૮ કલકત્તા 

૧૩૯ પાટણુ 


૧૧૧ કવિ દલપતરામ [૧૪૦ અતુપમ ઈલુરા 





વિદ્યાર્થી વાંચનમાળ। 


આઠમી મણી 


૧૪૧ ગુરુ દત્તાત્રેય 
૧૪૨ ઉદયન-વત્સરાજ 
૧૪૩ મહાત્મા આનંદધન 
૧૪૪૧વસ્તુપાળ-તેજપાળ 
૧૪૫ શામળભ્રટ્ 

૧૪૬ કવિ નમદ 
૧૪૭ વીર સાવરકર 
૧૪૮ જમરોદજ ટાટા 
૧૪૯ કંવિ કલાપી 
૧૫૦ .પ્રો.સી.વી. રામન 
૧૫૧ શાહ સેદદાગર 
જમાલ : 
શિલોૉંગ 

શ્રીમતી કસ્તુરબા 
દાર્જલીંગ 
ઉટાકામ'ડ 
જગન્નાથપુરી 
કાશ 

જયપુ2 ' 
દદ્રાબાદ 
કાવરીના 
જળધોધ 





૧૫૨ 
૧૫૩ 
૧૫૪ 
૧પપ 
૧૫૬ 
૧૫૭ 
૧૫૮ 
૧૫૯ 
૧૬૦ 


નભમી શ્રેણી 


૧૬૧ સત ત્તાનદેવ 

૧૬૨શ્રીસિહ્ભેનદિવાકર 

૧૬૩ ઉપા.યશેવિજયજી 

૧૬૪ વીર બાલાજી 

૧૬૫ નાના ડક્ડનવીસ 

૧ ૬ દૃશ્રી.દિજિન્દ્રલાલરેય 

૧૬૭ રાજરામમોાહનરાય 

૧૬૮ શ્રી અમૃતલાલ 
ઠક્ક2 

૧૬૯ પ૫. વિષ્ણુ દિગબર 

૧૭૦ શ્રીરામાનેદ ચેટરજી 

૧૭૧ પ. ભગવાનલાલ 

ઇદ્રજ 

૧૭૨ ડે. પ્રષ્લચદ્ર રોય 

૧૭૩ મો. અખુલ કલામ 
આઝાદ 

૧૭૪ શ્રી. ૨1જગોપા- 
લાચારી 

૧૭૫ પાવાગદ 

૧૭૬ *મેશ્વર 

૧૭૭ તારગા 

૧૭૮ મુબઇ 

૧૭૯ આમ્રા 





૧૮૦ અજ'તાની ગુફાથો | ૨૦૦ 


૧૮૯ 


દસમી મોળું 


શ્રી એકનાર 


હજરત મહ 
પયગમ્બર 

અશે જન્થ 
મહારાણી ૨ 
હયાબાઇ 

શ્રી અવનીદ્રનાય | 
ઠાકુર 

શ્રી 2મેશચૅદ્ર દત્ત 
શ્રી ગોરીશ'કર 
એઝા 

શ્રી કૃષ્ણુમૃતિ' 
સ'તકવિ પતિયા2 
૧૯૦ ચિત્રકાર ૨વિવમ! 
૧૯૧ ડે।. અન્સારી 
૧૯૨ હિંદના અદ્શુત 
માગીએ 

આખ 

રત્રુજય 

૧૯૫ ગેોમમટેરવ2 

૧૯૬ અમદ્દાવાદ 

૧૯૭ લખનાં 

૧૯૮ વડોદર 

૧૯૯ ગામનાં ૦૪ ગલ્લે 
કોણી ને મંપાદક 





૧૮૧ 
૧૮૨ 


૧૮૩ 
૧૮૪ 


૧૮૫ 


૧૮૬ 
૧૮૩૭ 


૧૮૮ 


૧૯૩ 
૧૯૪ 


મુદ્રક અને પ્રકાશકઃ-ધીરજલાલ ટોકરશી શાહ, 
જ્યોતિ મૃદ્રણાલય, પાનકાર નાકા, જુમ્મા મસ્જીદ સામે-અમદાવાદ 


